HIRAETH 


CYMRO AM EI WLAD. 


AlR—* Difyrwch (wyr Harlech.” 














TawuM ffarwelio a'm hen gyfeillion, 

Gadael bryniau hardd Tre' Meirchion : 

Pwy all ddweyd mor brudd yw'r galon, 
A'r anghysuron sydd ? 

Gadael ffryndiau goleu'u galwad, 

Gadael blodau caerau cariad, 

l fyn'd mewn llafur i Lynlleifiad, 
Chwerw brofiad prudd; 

Gadael tirion famau, 

A gadael dedwydd dadau, 

Gadael llon fryniau hon, 

Tre' Meirchion wiwlon olau ; 

Gadael brodyr cleidir O!wydfro, 

Trwm yw'r galon gellwch goelio, 

Aeth a chwynfan wrth ei chofio, 
Am gyru i wylo'n waeth. 


Gadael perthynasau mwynaidd, 

Gadael gwlad lle ce's ymgeledd, 

Daw rhyw hiraeth arna'i orwedd, 
Gwaeledd, salaidd swn ; 

Gadael gleision lawn'on lwyni, 

Gadael gwlad lle ce's fy magu, 

Mae'r galon unwaith fu'n llawenu 
Gwedi ei phlethu a phlwm; 











2 


Gadael bryniau bronwyntf, 

Meilliadau, lly-iau, lleswynt, ' 
Llwybrau'r fro lawer t10, 

Lle bum yn rhodio'r hyd-ddynt, 
Cadael Meirchion wiwlon helaeth, 
Y llaneich ffeindiaf o'r greadigaeth, ì 
Lle bu yr awen yn ei hafiaeth, ì 
_ Llawer canwaith gynt. 


Cadael man lle bu nymuniad, 
Perarogle'r hen Gymreig wlad : 4 
Ar fy nhymor beth yw 'nheimlad, 

Nid oes 'rim enaid wyr: ; 
Gan swn y Sais i'm aflonyddu, 
Mae troell fy natnr wedi ei d'rysu, 
A'r awen gynt fu'n cynghaneddu. 

Gwedi ei ilethu yn llwyr: ' 
O wlad y Sais p€ gallwn ha 
Mwy odiaeth mi ehedwn, 

I fryniau iach Tre' Meirchion bach, 

Lle mwyach 'rwy'u dymuno ; 

Gwlad oruchel geidw'r iechyd, ' 

Llwyni gannoedd lawn eu gwynfyd, sr 

Yno i rodio'r wiwfro hyfryd, 
O gwyn ei fyd na fawn. 


O! mor drwm yw cofio'r bore 

Gadewais Feircbion wiwlon ole,” 

A myn'd o'i gwydd i orfod godde 
Maglau croesau eri; » 

Taenu 'mhabell gyda'r Saeson, A 

A gadael cwmni'r Cymreigyddion, 

I och neidio'n bruddaidd galon, 
Rhwng fy nwyfron i; 

Gadael bechgyn gwisgi, 

Hil Gomer hyfryd gwmni; 

Myn'd heb wad o dy fy nhad, 

Yn mhell o'm gwlad mewn cledi ; 


9 


Myn'd o Salem, Eden odia, 

Mewn isel dymher i Sodoma; 

"Rwy'n nghanol mor o ddyfroedd Mara, 
Yn uyffryn Baca'n byw. 


Dyma'r nod o gyfnewidiad 
Sy' 'nawr yn aml ar fy nheimlad, 
Collais eiiydd gynnydd caniad 
Yn Llynlleifiad llawn ; 
Mae f oes yn tynu yn ansertenol, 
Fe ddywed natur yn bennodol ; 
Myn'd Dre? Meirchion seren siriol 
Yn ol i'w chol na chawn. 
Ai rhaid ffarwelio yn berffaith, 
Caersalem, Eden odiaeth ? 
Wrth feddwl hyn mae fy euaid gwyn 
Mewn dygn brofedigaeth : 
Trwm yw'r meddwl, trwm yw'r moddau, 
A chyll fy llygaid heilltion ddagrau ; 
Ffarwel fo i'r sirioì freiniol fryniau, 
l'm anwyl gartre” gynt. 


Hwn yw'r dydd o annedwyddyd, 

'Rwy' megys Lazarus yn ei adfyd, 

Yn cael odfa o galedfyd, 
Nychlyd, penyd pwys ; 

Nes frydd angeu eì finiog ddager, 

A'm dwyn i fyned tan ei faner, 

A'm rhoi i gysgu i'r gwely galar. 
Pridd y ddaear ddwys: 

Ffarwel i'r dawel oror, 

A'r gwiwfro Glwydfro glodfor, 

Fe allai byth na chaf mewn chwyth 

Dy anrhegu di yn rhagor ; 

'Rwy' braidd yn ffarwelio a'm hen gyfeillion; 

Fe allai byddai'n mysg y meirwon, 

Cyn ceir fy ngweled, trwm fy nghalon, 
Yn rhodio yn Meirchion mwy. 








YR 


HEN AMSER GYNT. 





Bu'n hofl i mi wrth deithio 'mhell, 
Gael groesaw ar íy hynt: 
Mil hoffach yw cael “h>nffych well,” 
Gan un fu'n Gyfaill gynt. 
BYRDON As 
Er mwyn yr amser gynt fy ffrynd, 
Yr hen amser gynt ; 


Cawn wydraid bach cyn canu'n iach 
Er mwyn yr amser gynt. 


Yn chwareu buom lawer tro, 
A'n penau yn y gwynt, 
A phleser mawr yw cadw co' 
O'r hyfryd amser gynt.—Er mwyn, &c. 


Er dygwyddiadau fwy na rhi', 
Er gwario llawer punt, 
Er llawer coll ni chollais i 
Mo'r cof o'r amser gynt.—Er mwyn, &c. 


Tra curo'in calon dar; fy mhron, a 
Er mwyn ein hylon hynt, 

Tra carai'm gwlad, tra llygad llon, 

Mi gofia'r amser gynt.—Er mwyn, &c 


